w CAN 





1 FaEIBION, merched, d'6wch yn mgbyd,. 
Mi draethaf ìi chwi'r gwir ì gyd, o 
Fel 'roedd rhwng rhyw fab a merch, 
O wir briodol siriol serch. 


2 Merch foneddig ffeind oedd hon, 
Y nìab yn gaptên ar ei long; 
Hi oedd gartre' gyda'i thad, 
Ac yntau'n hwylio'r môr heb wad, 


8 Ar ryw foreuddydd hirddydd hardd, 
Yr oedd y ddau yn rhodio 'u gardd, 
Hi oedd yn ei freichiau e', 

Yn gallant iawn ac yn ei lle. 


4 Tair gwaith y tyngai'r villain Gu, 
O ddrws:yr ardd ìi ddrws ytŷ, 
Boddlon wyf ï uffern ddu, 

Os prioda'i un ferch oad y chwi; 


6 Dyna geisio'm twyllo i, 

Mi wn imai eraill gerwch chwi, 

Pan ewch chwigynta) i'r cefnfor glâs, 
Gollyngwch yn ângo blodau'r maes. :* 


6 Pan ga'dd o gynta'i barlwr clir, 
Cadd help i yfed cwrw a bir; 
Merch foneddig ddaeth i'r tŷ, 

A dwy lawforwyn gyda hi, 





“AN 11A 











2 


? Ar eî draed fe neidiai'n chwap, 
Ac yn ei law fe dynai'i gap, 
Cyrchwch yma'r Offeiriad cu 

I briodi hon a mi. ' 


ee 


ye 


8 Yn mhen tri diwrnod ar ol hyn, 
Y Capten gym'rai feddwl syn, 
Am y seren liwgar hardd, 

. A fuasai gynt yn rhodio'r ardd. 


9 Fe serifenai lythyr clir, 

Fe yraì hwn dros fôr a thir, 

At ei gariad liwgar hardd, 

A fuasai gynt y rhodio'r ardd. 


10 Wel gynta” cafodd hi o yn ei llaw 
Hi adnabu waith ei law, 

Can ffarwela fo iddo byth 

Hia syrthiai'i lawr yn farw syth. 


11 Ar ryw noswaith oleu deg, 

?Roedd gwyr y llong yn rhodio'r dech, 
Hwy welent ferch, un lân ei phryd, 
Yn nofio rhwng dwy dôn o hyd. 


19 "Roedd hi'n nofio rhwng dwy dôn, 


Gan nesu nes-nes$ at y llong; 


Hiofynai'n sarug sur, 
Lle mae'r Capten sy arnoch wyr? 


13 Galwch o yma i'r fan a'r lle, 
' Mae arna” i eisiau siarad peth ag ê, 
Cyn iddi dd'wedyd gairi maes 
Hi a'i ma ati i'r cefnfor glâs, 




















i 


— — 
ŷ 


CAN DOLLY. 


“1 A welsoch, a dwaenoch chwi Dolly, 

Sy a'i defaid ar ochr Eryri? 

". A'i llygaid byw llon, wnaeth friwder i'm bron, 
Mh na'r diliau yw Dolly. 








|U to O do, mi adwaenwn i Dolly, 

|." Sy aìi defaid ar ochr Eryri, 

As A'i llygaid byw llon, wnaeth friwder i' im» bron 
| Mor hawddgar a dengar yw Dolly. 


8 Un dyner, un dawel yw Dolly, 

: Mae'n harddwch, mae'n lanach na'r lili, 
? Does enw is nên, a swnia'n, ddi 8ôn, 
Mor a gyda'r delyn a. Dolly. 





a Ow, ow,nid wy'n dyner wrth dewi— 
l» Does meinir yn delio fel Dolly, 
“ Er ymbil â hi, a'm llygaid yn Ìli', 

[4y “Parhau yn gildynus mae Dolly, 


F.H | 5 Ymdrechais wneud pob peth i'w boddio, 
i 'Gan gyrchu y geifr i'w godro, 

Gan feddwl yn siwr, y cawn yn ynhwyr 
. Ymgusapa, yn dalu, gan Dolly. 


“6 Mae ei mynwes gan wynêd a'rira, 
Mae ei chalon mor oer, mi a Wiriay. 
Ar fy elor ar fyr, fy. nghariâd a'im gyr, 
O laned a deled yw Dolly. 


7 Tri pheth, a dim mwy, 'rwy'n ddymuno, 
Pob bendith i Dolly lle delo, 
A gweled ei gwedd, cyn myned i'm bedd, 

_ A marw yn nwylaw fy Nolly. 








PA LE Y MAE? 





I hir dir daith ar wawr y dydd, 
Y môr yn llyfn, mawr iawn y lles, 
* Ac anwyl wrês gan awel rydd; 
Ond ai ryw nawn y codai gwynt 

I rwystro'i hynt, er ystryw hedd, 
A syrthiai'r gwr yn swrth a gwan, 
I lymaf man,—Pa le mae'i fedd ? 


2 Pa le mae'r traed a gaed yn gynt 
Na gallu gwynt. rhag colli gwyr? 
Y breichiau cryfion, tynion, tal, 
Afedrent ddal fal modrwy ddur? 
Yn awr nid yw Y gwynn gael, 
Efe sydd wael, mi wn, eì wedd; 
Nid oes neb call, Och! wall a chur, 
A edwyn fur ei lydan fedd. 


8 Mae brig ewynawg, denawg don, 
Un haîlt ei bron yn hollti briw, 
'Wrth fodd yn rhuo, neidio'n ol, 
A'i harw gôl am Longwr gwiw : 
O! waedd! niall y weddw'n awr, 
Gwiw ei gwawr, er gwywo'i gwedd, 
Gyda brys, ond codi ei braich, 
Acwylo baich, nis gwêl y bêdd! 


':4 Er bôd marwolaeth gaeth ei gwawr 
Ar heli'i awg yn hwylio'n noeth, 
Gan guro, briŵio llawer bron, 
I addoer don, a chuddio'r doeth ; 
Daw dydd ceir Morwr dewr o'r don, 
Pan ferwo hon heb fawr o hedd, 
Yn bwysau dyn, heb eisiau darn, 
I'r olaf farn o'i ddirgel fedd. 





D. Jenhins, Argraffydd, Aberystwyth. 





1 Rhyw hafaeth Llongwr, gwr teg Wachi 


